MOLAWD GERDD, 
Yn gosed allan Ardderchogrwydd yr 


YSGOL SADBOTHOL 


YN NGHYD 


A rhagoriaeth ei, Dysgeidiaeth â'r BR ŷd 
yn gyffredinol, 








Gan E. GRIFFITHS, (Ieuan o Eifion.) 





““ Ceisiwch allan o lyfr yr Arglwydd, â darllenwch,'--Esay. 





Teon—Old Darby. 


Ŵ Chwi hyddysg wyr dethol a doethion, 

Cydneswch. yn fawrion a man, 

I wrando yn wastad ac ufydd, 

id Mae arnaf wir awydd rhoi cân; 
ed) “PR Fy nhestun yw'r Ysgol Sabbotimpl; OR 
î —. Hyfrydol, dewisol yn AWY au 

Dymunwn o'm calon ei llwyddiant, 

ws Yn bendant gan fychaiu a mawr, 


Mae eanddi ddarpariaeth dibrinder, 
Ô. Rhai addas ar gyfer y byd, 

za Ar fyrddau ì yr Ysgol Sabbothol, 

“ Yn llesiol, hyfrydol ì i gyd; 


_ Mae' n galw ar bob dyn ì'w gwleddoedd, 
» I ymborthi yn lluoedd a_ llon, 
FF A'i gwerthfawr ddysgeidiaeth iachusol— 
Wn Un bynod feudithiol yw hon. 


Dewch iddi henafgwyr yn unfryd, 
“” A'r ienctyd yn ddiwyd i gyd, 
' i'r Ysgol Sabbothol ddatguddiwyd, 
; Mouyyd, fendithiwyd i'r byd ; 





au ' 
cc —_—— Y Y e'r 
FOD Z 


a 








2 


Mae'n dênu a.dysgu'r trigolion 
Yn ffyddlon ddisgyblion i i Grist, 
'Trwy addysg yr Ysgol Sabbothol, 
Mae myrdd o'r hil ddynol yn dyst. 


Bu Cymru mewn dudew dywyllwch, 
Heb unrhyw lgnyddwel i'w gael, 
Cyn geni yr Ysgol Sabbothol 
Yn hollol anfoesol a gwael, 
Heb ynddynt un awyddam addysg, 
Yn gymysg gaudduwiaeth a Ilid, 
Yn llosgi, a lladd, a llabyddio, 
A hyny'n ddiflino o-byd, 


Bu'r hybarch Raikes fwyn o Gaerloyw 
Mewn ymdiech beunyddiol o'i phlaid, 
A'r enwog €liarles buraidd o'r Bala, 
Ag arfau Calfaria'n dd libaid, 
Yn rhoddi athrawiaeth: gwybodaeth, 
A'i helaeti ddysgeidiaetlì ddifeth, 
Er dysgu y breniu a'r-begar 
Yn ufydd i ddilŷn "r'un ple 


Oh! syned'trìgolion y/ddaear dug 


Wrth addysg mor dreiddgar eî dawn, 
A'i tharddiad o'r gwindŷ graStisol 
Fel dyfroedd bendithi ïol a gawn” 

Bydd Seraph y gwynfyd tra wyddol, 
A Cherub uysgleiriol. y GWRW 
Yn gŵrando plant Ysgol Sabbothol 
Yn seìnio caniadau o. fawl, 


Pwy alwŷd, pwy “dysgwyu, pwy codwyd, 
Pwy ddoniwyd, pwy ddenwyd gan Dduw, 
Pwy welwyd, ddanfonwyd, Had yd, 
Pwy urddwyd, pwy dnw, yd i Wan, 
Pwy ydyw'r bugeiliaid, Byddi onaf, 
Cymhwysaf, addasaf eu dawn?" 





wn 
î 








3 


Addysgwyd ar fronau'r Ysgolion — 
Mynegwch yr awrhon yn llawn, 


Yr Ysgol Sabbothol a'u gwelodd, 
A'u cododd, a'u dysgodd i fyw, 
Yr Ysgol Sabbotliol, a'i doniau, 
A'u rhoddodd ar lwybr eg Duw ; 
Yr Ysgol Sabbothol a'u denodd, 
A*u pleidiodd, er gweled gwedd ; 
Yr Ysgol Sabbothol ganmolânt, 
A bleidiant nes myned i'r bedd. 


Pob llwyddiant i'r Ysgol Sabbothol 
' Yn rasoli fyned ar led, 

Nes denu serchiadau miliynab, 
Trigolion y gwledydd digred, 

I hoffi'i dysgeidiaeth ragorol 
Defnyddiol a llesiol i'r tawd, 

Gael dysgu gair Iesu grasusol— 
Drwy'r Ysgol-bendithion a' gawd, 


Mae deilîaid yr Ysgol Sabbothol 
A'u gilydd yn unol i gyd, 
Yn barod ì roddi cynnorthwy, 
Er cymaint rhyferthwy y byd, 
O'r egin sy'n dysgu'r egwyddor, 
Glan drysor, o gefnfor y gair, 
Ac ereill sy'n dysgu sillebu, 
Hardd enw Crist Iesu, Mab Mair. 


€eir gweled rhyfeddol effeithiau, 
A mawredd ei doniau ryw ddydd, . 
'Nol cyrchu ei phlanto garcharau” 
Fe'n gwelir o'u rhwymau yn rhydd, 
Drwy, gariadly gwr sydd yn eiriol 
baw deiliaid yr Ysgol i'r lan, 
Hwy ganant ogoniant trag'wyddol, 
Wrth ganmol yr Arglwydd, eu rhan. 


we 


































Clywch gedyrn ddysfawdwyr ardderchog, 
Mewn Teitlioedu odidog eich dysg, 
A godwyd yn Ysgol Rhydychain, 
'Yn hynod o gywlain, dilysg, 
Yn Cambridge, ac hefyd Trefecca, 
Caerfyrddin i a er budd, 







Mluwer yn HWY j^berbonddu: 
iesu bob dydd. 


ŵ lawer oieithoedd 
Hdyrusi mi, 






Hwy ai sganf 
'Sy' n rhyfedd 
Yn ngholeg ardd grchog L Tanbedr, 
— Ystred NMeurt llefydd diri', Mi y 
| Yr Hebrew, y yoo, a'r Lladi “uo ; 
Gwyd Idoriu â idysgant o'n bodd, 
“Ond etto nid ynt mor fywiol a 
A'r Ysgol 'Sanpothol ar g'o'd d. | 





gôlegau addysgwyd, 
li e'u hurddwyd yn llawn, 


sg 


weith ylwyraethy ha 
Hwy gawsant ddysgeîìaiaeth a'i grawn; 
Rhyw lawer a lyncodd Babyddiaeth, 
Ac eraill Santyddiaeth a'i swyn — ' ig 
Nid felly plant Y sgol Sabbotl ìol, “a 
A'u doniau diferol mor íwyn. 


MAWR amry w. 







Yr Ysgol Sabbothol a'i phurdeb | o 

Fo'n i llwyddo dros wyneb.y llawr, 

Gan dwmblo a chyflym chwilfriwio, 
Nes dryllio'n ddiílino yn awr,ŷ 

Y delwau i'r waedd a'r ystlumod 

A gaflo'r un diwrnod i gyd, h Fo 

Av achub eneidiât trueiniaid — 


'Trwy ddyfod at Geidwad y byd. 








o'n Howells, Argraffydd, Merthyr. 


